રક્ત 


ખ્રિસ્ત ઇસુપાં છે તે ઉદ્ધાર દ્વારા તેમતી કૃપાથી 
મુક્તપણે ત્યાયી ઠરાવવાપાં આવે છે: જેમને 
ઈશ્વરે તેમતા રક્તમાં વિશ્વાસ દ્વારા પ્રાયશ્ચિત 
થવા માટે, ઈશ્વરતી સડતશીલતા દ્વારા મૃતકાળતા 
પાપોતી નિ માટે તેમતા ત્યાયીપણાતી ઘોષણા 
કરવા માટે આગળ મૂક્યો છે; જાડેર કરવા પાટે, ડું 
કડું છું, આ સમયે તેતી પ્રામાણિકતા: જેથી તે 
ત્યાયી ડોય, અતે છે ઈસુપાં વિશ્વાસ કરે છે તેતા 
માટે ત્યાયી બને. રોમતો 3:24-26 


અને તેણે કહ્યું, તેં શું કર્યું? તારા ભાઈના લોહીનો અવાજ મને 
જમીન પરથી પોકારે છે. અને હવે તમે પૃથ્વી પરથી શાપિત છો, 
જેણે તમારા હાથમાંથી તમારા ભાઈનું લોહી લેવા માટે તેનું મોં 
ખોલ્યું છે; ઉત્પત્તિ 4:10-11 


પરંતુ તેના જીવન સાથે માંસ, જે તેનું લોહી છે, તમારે ખાવું ન હિ. 
અને ચોક્કસ તમારા જીવનના તમારા લોહીની મને જરૂર પડશે; 
દરેક પશુના હાથે હું તેની જરૂર પડશે, અને માણસના હાથે; 


દરેક માણસના ભાઈના હાથે હું માણસના જીવનની જરૂર પડશે. 


જે માણસનું લોહી વહેવડાવશે, માણસ દ્વારા તેનું લોહી 
વહેવડાવવામાં આવશે: કેમ કે ભગવાનની મૂર્તિમાં તેણે માણસ 
બનાવ્યો છે. ઉત્પત્તિ 9:4-6 


અને રૂબેને તેઓને કહ્યું, “લોહી ન વહેવડાવો, પણ તેને 
અરણ્યમાં આવેલા આ ખાડામાં કૅકી દો, અને તેના પર હાથ ન 
નાખો. જેથી તે તેને તેમના હાથમાંથી છોડાવી શકે, જેથી તેને 
ફરીથી તેના પિતાને સોંપી શકે. અને યહ્‌દાએ તેના ભાઈઓને 
કહ્યું, જો આપણે આપણા ભાઈને મારી નાખીએ અને તેનું લોહી 
છુપાવીએ તો શું ફ્વાયદો? અને તેઓએ યુસફનો કોટ લીધો, અને 
બકરાના એક બચ્ચાને મારી નાખ્યો, અને કોટને લોહીમાં 
ડુબાડી દીધો; ઉત્પત્તિ 37:22,26,31 


અને રૂબેને તેઓને ઉત્તર આપતાં કહ્યું, “મેં તમને કહ્યું નથી કે, 
બાળકની વિરુધછ્ઠ પાપ ન કરો; અને તમે સાંભળશો નહિ? તેથી, 
જુઓ, તેનું લોહી પણ જરૂરી છે. ઉત્પત્તિ 42:22 


જુડાહ એ સિંહની મદદ છે: શિકારમાંથી, મારા પુત્ર, તું ઉપર 
ગયો છે: તે નીચે ઝૂકી ગયો, તે સિંહની જેમ, અને વૃ સિંહની 
જેમ; તેને કોણ જગાડશે? શીલોહ આવે ત્યાં સુધી યહુદાહમાંથી 
રાજદંડ હટશે નહિં, કે તેના પગ વચ્ચેથી કોઈ નિયમ આપનાર 
નહિં; અને તેની પાસે લોકોનો મેળાવડો હશે. તેના વછેરાને વેલા 
સાથે અને તેના ગધેડાનું બચ્યું પસંદગીના વેલામાં બાંધવું; તેણે 
તેના વસ્ત્રો દ્રાક્ષારસથી ધોયા હતા અને તેના કપડાં દ્રાક્ષના 
લોહીથી ધોયા હતા: તેની આંખો દ્રાક્ષારસથી લાલ અને તેના 
દાંત દૂધથી સકેદ થશે. ઉત્પત્તિ 49:9-12 


અને એવું થશે કે, જો તેઓ આ બે ચિહ્નો પર પણ વિશ્વાસ ન ડરે, 
અને તારી વાણી ન સાંભળે, તો તું નદીનું પાણી લઈને સૂકી 
જમીન પર રેડી દેજે; અને તે પાણી જે તું બહાર કાઢે છે. નદી 
સૂકી જમીન પર લોહી બની જશે. નિર્ગમન 4:9 


યહોવા કહે છે કે, આમાં તું જાણશે કે હું યહોવા છું; જુઓ, હું 
મારા હાથમાંની લાકડીથી નદીના પાણી પર પ્રહાર કરીશ, અને 
તેઓ લોહીમાં ફેરવાઈ જશે. અને નદીમાં રહેલી માછલીઓ મરી 
જશે, અને નદીમાં દુર્ગ આવશે; અને ઇજિતવાસીઓ નદીનું 
પાણી પીવા માટે લોથ કરશે. અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું, 
હારુનને કહે, તારી લાકડી લઈ, અને તારો હાથ મિસરના પાણી 
પર, તેઓની નદીઓ પર, તેઓની નદીઓ પર, તેઓના તળાવો 
પર અને તેઓના પાણીના બધા તળાવો પર લંબાવ. લોહી 
બનવું; અને ઇજિપ્તના સમગ્ર દેશમાં લોહી હોય, લાકડાના પાત્રો 
અને પથ્થરના પાત્રોમાં. અને યહોવાની આજ્ઞા પ્રમાણે મૂસા અને 
હારુને તેમ કર્યું, અને તેણે લાકડી ઉંચી કરી, અને ફારુનની 
નજરમાં અને તેના સેવકોની નજરમાં નદીના પાણી પર પ્રહાર 
કર્યા; અને નદીના તમામ પાણી લોહીમાં ફેરવાઈ ગયા. અને 


નદીમાં જે માછલી હતી તે મરી ગઈ; અને નદી દુર્ગંધ મારતી હતી, 


અને ઇજિપ્તરવાસીઓ નદીનું પાણી પી શકતા ન હતા; અને 
સમગ્ર ઇજિપ્ત દેશમાં લોહી વહેતું હતું. નિર્ગમન 7:17-21 


અને તેઓ લોહીમાંથી લો અને તેને ધરની બે બાજુના ચોકઠાઓ 
પર અને ઉપરના દરવાજા પર મારશે, જ્યાં તેઓ તેને ખાશે. અને 
તમે જ્યાં છો તે ઘરો પર લોહી તમારા માટે એક નિશાની તરીકે 
રહેશે: અને જ્યારે હું લોહી જોઉ છું, ત્યારે હું તમારી પાસેથી 
પસાર થઈશ, અને જ્યારે હું ઇજિપ્તની ભૂમિ પર હુમલો કરીશ 
ત્યારે તમારો નાશ કરવા માટે પ્લેગ તમારા પર આવશે નહીં. 
અને તમારે હાયસોપનો સમૂહ લો, અને તેને બેસનમાં રહેલા 
લોહીમાં ડુબાડવો, અને વાસણમાં રહેલા લોહીથી લિંટલ અને 
બંને બાજુના ભાગોને મારવો; અને તમારામાંના કોઈએ સવાર 
સુધી તેના ધરના દરવાજે બહાર જવું નહિં. કેમ કે મિંસરીઓને 
મારવા માટે યહોવા ત્યાંથી પસાર થશે; અને જ્યારે તે લિંટલ પર 
અને બંને બાજુના ખાંચાઓ પર લોહી જોશે, ત્યારે યહોવા 
દરવાજાની ઉપરથી પસાર થશે, અને વિનાશડને તમારા ઘરોમાં 
તમને મારવા માટે આવવા દેશે નહીં. નિર્ગમન 12:7,13,22-23 


જો કોઈ ચોર તોડતો જોવા મળે, અને તેને મારવામાં આવે કે તે 
મૃત્યુ પામે છે, તો તેના માટે કોઈ લોહી વહેવડાવવામાં આવશે 
નહીં. જો સૂર્ય તેના પર ઉગશે, તો તેના માટે લોહી 
વહેવડાવવામાં આવશે; તેણે સંપૂર્ણ વળતર આપવું જોઈએ; જો 
તેની પાસે કંઈ ન હોય, તો તેને તેની ચોરી માટે વેચવામાં આવશે. 
નિર્ગમન 22:2-3 


તારે મારા બલિદાનનું લોહી ખમીરવાળી રોટલી સાથે અર્પણ 
કરવું નહિં; મારા બલિદાનની ચરબી સવાર સુધી રહેશે નહિ. 
નિર્ગમન 23:18 


અને મૂસાએ લોહીમાંથી અડધું લીધું અને તેને બેસનમાં નાખ્યું; 
અને અડધું લોહી તેણે વેદી પર છાંટ્યું. અને મૂસાએ લોહી લઈને 
લોકો પર છાંટ્યું અને કહ્યું, “જુઓ કરારનું લોહી, જે આ બધા 
શબ્દો વિષે યહોવાએ તમારી સાથે કર્યું છે. નિર્ગમન 24:6,8 


અને તું બળધનું લોહી લઈને તારી આંગળી વડે વેદીના શિંગડા 
પર લગાડજે, અને વેદીના તળિયે બધું લોહી રેડી દેજે. અને તું 
ઘેટાને મારી નાખજે, અને તેનું લોહી લઈને વેદીની ચારે બાજુ 
છાંટવું. પછી તું ઘેટાને મારી નાખજે અને તેનું લોહી લઈ 
હારુનના જમણા કાનના છેડા પર, તેના પુત્રોના જમણા કાનના 
છેડા પર, તેઓના જમણા હાથના અંગૂઠા પર અને તેના જમણા 
હાથના અંગૂઠા પર લગાવી દેજે. તેમના જમણા પગનો અંગૂઠો, 
અને વેદીની આસપાસ રક્ત છાંટવું. અને વેદી પરનું લોહી અને 
અભિષેકનું તેલ લઈને તે હારુન પર, તેના વસ્ત્રો પર, તેના પુત્રો 
પર અને તેની સાથેના તેના પુત્રોના વસ્ત્રો પર છાંટવું; અને તે 
પવિત્ર ગણાશે. , અને તેના વસ્ત્રો, અને તેના પુત્રો, અને તેના 
પુત્રોના વસ્ત્રો તેની સાથે. નિર્ગમન 29:12,16,20-21 


અને હારુને તેના શિંગો પર વર્ષમાં એક વાર પ્રાયશ્ચિતના 
પાપાર્થ્પણના રક્ત વડે પ્રાયશ્ચિત કરવું; તે વર્ષમાં એક વાર 
તમારી પેઢીઓ સુધી પ્રાયશ્ચિત કરે; તે યહોવાને પરમ પવિત્ર છે. 
નિર્ગમન 30:10 


તારે મારા બલિદાનનું લોહી ખમીર સાથે ચઢાવવું નહિં; 
પાસ્ખાપર્વના પર્વનું બલિદાન સવાર સુધી બાકી રાખવું નહિ. 
નિર્ગમન 34:25 


અને તેણે યહોવા સમક્ષ બળધને મારી નાખવો; અને યાજકો, 
હારુનના પુત્રો, રક્ત લાવશે અને મુલાકાતમંડપના દરવાજા 
પાસેની વેદી પર ચારેબાજુ લોહી છાંટશે. અને તેણે તેને વેદીની 
ઉત્તર તરફ યહોવા સમક્ષ મારી નાખવી; અને હારુનના પુત્રો 
યાજકો તેનું લોહી વેદીની ચારે બાજુ છાંટશે. અને યાજક તેને 
વેદી પાસે લાવશે અને તેનું માથું કાપી નાખશે અને તેને વેદી પર 
બાળી નાખશે; અને તેનું લોહી વેદીની બાજુએ બહાર કાઢવામાં 
આવશે: લેવીટીકસ 1:5,11,15 


અને તેણે પોતાનો હાથ તેના અર્પણના માથા પર મૂકવો અને 
મુલાકાતમંડપના દરવાજા પાસે તેને મારી નાખવો; અને 
હારુનના પુત્રો જે યાજકો છે તેઓએ તે રક્ત વેદોની આસપાસ 
છાંટવું. અને તેણે પોતાનો હાથ તેના અર્પણના માથા પર મૂકવો 
અને મુલાકાતમંડપની આગળ તેને મારી નાખવો; અને હારુનના 
પુત્રોએ તેનું રક્ત વેદીની આસપાસ છાંટવું. અને તેણે તેનો હાથ 
તેના માથા પર મૂકવો અને મુલાકાતમંડપની આગળ તેને મારી 
નાખવો; અને હારુનના પુત્રોએ તેનું રક્ત વેદોની આસપાસ 
છાંટવું. તમારા સર્વ નિવાસસ્થાનોમાં તમારી પેઢીઓ માટે એ 
કાયમી નિયમ રહેશે કે તમે ચરબી કે લોહી ન ખાઓ. લેવીટીકસ 
3:2,8,13,17 


અને અભિષિક્ત થયેલ યાજકે બળધનું લોહી લઈ 
મુલાકાતમંડપમાં લાવવું; અને યાજકે તેની આંગળી લોહીમાં 
બોળીને તે લોહી સાત વાર યહોવાની આગળ, પરદાની આગળ 
છાંટવું. અભયારણ્ય અને યાજક સભામંડપમાં આવેલી 
યહોવાહની આગળ મીઠી ધૂપની વેદીના શિંગો પર થોડું લોહી 
મૂકે; અને તે બળદનું બધુ લોહી મુલાકાતમંડપના દરવાજે 
ધહનીયાર્પણની વેદીના તળિયે રેડવું. લેવીટીકસ 4:5-7 


અને જે યાજકનો અભિષિક્ત થાય છે તેણે તે બળદનું લોહી 
સભામંડપમાં લાવવું, અને યાજકે તેની આંગળી અમુક લોહીમાં 
ડુબાડીને યહોવાની આગળ, પડદાની આગળ પણ સાત વાર 
છાંટવી. અને તે સભામંડપમાં યહોવાની આગળની વેદીના 
શિંગડાઓ પર થોડું લોહી નાખશે, અને તે બધુ રક્ત 
ધહનીયાર્પણની વેદીના તળિયે રેડશે. મંડળના ટેબરનેકલનો 
દરવાજો. લેવીટીકસ 4:16-18 


અને યાજકે પાપાર્થાર્પણનું લોહી પોતાની આંગળી વડે લઈ 
દહનીયાર્પણની વેદીના શિંગો પર મૂકવું અને તેનું લોહી 
દહનીયાર્પણની વેદીના તળિયે રેડવું. અને યાજક તેની આંગળી 
વડે તેમાંથી લોહી લઈને દહનીયાર્પણની વેદીના શિંગો પર મૂકે 
અને તેનું બધું રક્ત વેદોના તળિયે રેડી દે. અને પાદરીએ તેની 
આંગળી વડે પાપાર્થાર્પણનું લોહી લઈ ઘહનીયાર્પણની વેદીના 
શિંગો પર મૂકવું, અને તેનું બધું રક્ત વેદીના તળિયે રેડવું: 
લેવીટીકસ 4:25,30 ,34 


અને તેણે પાપાર્થાર્પણનું લોહી વેદીની બાજુ પર છાંટવું. અને 
બાકીનું લોહી વેદીના તળિયે ઘસી નાખવું; તે પાપાર્થાર્પણ છે. 
લેવીટીકસ 5:9 


જે પણ તેના માંસને સ્પર્શ કરે તે પવિત્ર ગણાય: અને જ્યારે કોઈ 
વસ્ત્રો પર તેનું લોહી છાંટવામાં આવે, ત્યારે તમારે તે પવિત્ર 
સ્થાનમાં જ્યાં છાંટવામાં આવ્યું હતું તેને ધોઈ નાખવું. અને કોઈ 
પણ પાપાર્થાર્પણ, જેનું લોહી પવિત્ર સ્થાનમાં સમાધાન કરવા 
માટે મંડળના મંડપમાં લાવવામાં આવે છે, તે ખાવું જોઈએ નહીં; 
તેને અગ્નિમાં બાળી નાખવામાં આવશે. લેવીટીકસ 6:27,30 


જે જગ્યાએ તેઓ ઘહનીયાર્પણને મારી નાખે છે ત્યાં તેઓએ 
દોષાર્થ્પણને મારી નાખવું અને તેનું રક્ત તેણે વેદી પર ચારે 
બાજુ છાંટવું. અને તેમાંથી તેણે આખા અર્પણમાંથી એક અર્પણ 
યહોવાને અર્પણ કરવા માટે અર્પણ કરવું, અને શાંત્યર્પણનું રક્ત 
છાંટનાર તે યાજકનું રહેશે. તદુપરાંત, તમારે તમારા કોઈપણ 
નિવાસસ્થાનમાં કોઈપણ પ્રકારનું લોહી ખાવું જોઈએ નહીં, 
પછી તે મરધઘીનું હોય કે જાનવરનું હોય. કોઈ પણ જીવ જે 
કોઈપણ પ્રકારનું લોહી ખાય છે, તે આત્મા પણ તેના લોકોમાંથી 
કાપી નાખવામાં આવશે. હારુનના પુત્રોમાં જે શાંત્યર્પણનું લોહી 
અને ચરબી ચઢાવે છે, તેના ભાગ માટે તેનો જમણો ખભા હશે. 
લેવીટીકસ 7:2,14,26,27,33 


અને તેણે તેને મારી નાખ્યો; અને મૂસાએ લોહી લઈને તેની 
આંગળી વડે વેદીના શિંગડાઓ પર આજુબાજુ મૂક્યું, અને 
વેદીને શુઇ્ઠ કર્યું, અને વેદીના તળિયે લોહી રેડ્યું, અને તેના પર 
સમાધાન કરવા માટે તેને પવિત્ર કર્યું. અને તેણે તેને મારી નાખ્યો; 
અને મૂસાએ વેદીની ચારે બાજુ લોહી છાંટ્યું. અને તેણે તેને મારી 
નાખ્યો; અને મૂસાએ તેમાંથી લોહી લઈને હારુનના જમણા 
કાનની ટોચ પર, તેના જમણા હાથના અંગૂઠા પર અને તેના 
જમણા પગના અંગૂઠા પર લગાવ્યું. અને તે હારુનના પુત્રોને 
લાવ્યો, અને મૂસાએ લોહીમાંથી તેઓના જમણા કાનની ટોચ 
પર, તેઓના જમણા હાથના અંગૂઠા પર અને તેઓના જમણા 
પગના અંગૂઠા પર મૂક્યું; અને મૂસાએ તે રક્ત વેદીની ચારે બાજુ 
છાંટ્યું. મૂસાએ અભિષેકનું તેલ અને વેદી પરના લોહીમાંથી 
લઈને હારુન પર, તેના વસ્ત્રો પર, તેના પુત્રો પર અને તેની સાથે 
તેના પુત્રોના વસ્ત્રો પર છાંટ્યું. અને તેની સાથે હારુન, તેના વસ્ત્રો, 


તેના પુત્રો અને તેના પુત્રોના વસ્ત્રોને પવિત્ર કર્યા. લેવીટીકસ 
8:15,19,23,24,30 


અને હારુનના પુત્રો તેની પાસે લોહી લાવ્યા: અને તેણે તેની 
આંગળી લોહીમાં બોળી, અને તેને વેદીના શિંગડા પર મૂકી, 
અને વેદીના તળિયે લોહી રેડ્યું: અને તેણે દહનીયાર્પણને મારી 
નાખ્યું, અને હારુનના પુત્રોએ તેને લોહી આપ્યું, જે તેણે વેદી પર 
ચારે બાજુ છાંટ્યું. તેણે શાંત્ય્પણના બલિદાન માટે બળદ અને 
ઘેટાંને પણ મારી નાખ્યા, જે લોકો માટે હતું: અને હારુનના 
પુત્રોએ તેને લોહી રજૂ કર્યું, જે તેણે વેદીની આસપાસ છાંટ્યું, 
લેવીટીકસ 9:9,12,18 


જીવતા પક્ષી માટે, તેણે તે, દેવદારનું લાકડું, લાલચટક અને 
ઝૂમપ્નું લઈ લેવું, અને તેને અને જીવત। પક્ષીને વહેતા પાણી પર 
માર્યા ગયેલા પક્ષીના લોહીમાં ડુબાડવું; અને યાજકે 
દોષાર્થ્પણનું થોડું લોહી લો, અને યાજક તેને શુધ્ઠ થવાના હોય 
તેના જમણા કાનની ટોચ પર, તેના જમણા હાથના અંગૂઠા પર 
અને તેના જમણા પગના અંગૂઠા પર મૂકે. અને તેના હાથમાં જે 
બાકીનું તેલ છે તેમાંથી યાજકે શુઘ્ઠુ થવાના હોય તેના જમણા 
કાનના છેડા પર, તેના જમણા હાથના અંગૂઠા પર અને તેના 
જમણા પગના અંગૂઠા પર લગાવવું. અપરાધના અર્પણના લોહી 
પર: અને તે દોષાર્થાર્પણના ધઘેટાંને મારી નાખશે, અને યાજક 
દોષાર્થર્પણનું થોડું લોહી લેશે અને તેને શુધ્ઠુ થવાના હોય તેના 
જમણા કાનની ટોચ પર મૂકશે. , અને તેના જમણા હાથના 
અંગૂઠા પર અને તેના જમણા પગના અંગૂઠા પર: અને યાજક 
તેના હાથમાં જે તેલ છે તેમાંથી શુધ્ઠ થવાના હોય તેના જમણા 
કાનની ટોચ પર અને તેના પર નાખશે. તેના જમણા હાથનો 
અંગૂઠી, તેના જમણા પગના અંગૂઠા પર, અપરાધના અર્પણના 
લોહીની જગ્યા પર; અને તે દેવદારનું લાકડું, ઝૂમપનું, લાલચટક, 


અને જીવંત પક્ષી લેશે. તેમને માર્યા ગયેલા પક્ષીના લોહીમાં અને 
વહેતા પાણીમાં ડુબાડો, અને ઘરને સાત વખત છંટકાવ કરો: 
અને તે પક્ષીના લોહીથી, વહેતા પાણીથી, જીવતા પક્ષી સાથે, 
અને સાથે ઘરને શુઘધ્ઠુ કરશે. દેવદારનું લાકડું, ડાયસોપ અને 
લાલચટક સાથે: લેવીટીકસ 14:6,14,17,25,28,51,52 


અને તેણે બળદનું લોહી લઈ તેની આંગળી વડે તેને પૂર્વ તરફ 
ધ્યાના આસન પર છાંટવું. અને ધ્યા આસન આગળ તેણે તેની 
આંગળી વડે સાત વખત લોહી છાંટવું. પછી તેણે પાપાર્થા્પણના 
બકરાને મારી નાખવું, જે લોકો માટે છે, અને તેનું લોહી પડદાની 
અંદર લાવવું, અને તે લોહી સાથે તેણે બળદના રક્ત સાથે કર્યું 
હતું, અને તેને દયાના આસન પર અને તે પહેલાં છાંટવું. દયાનું 
આસન: અને તેણે યહોવાની આગળની વેદી પાસે જઈને તેના 
માટે પ્રાયશ્ચિત કરવું. તેણે બળધનું અને બકરાનું લોહી લઈ 
વેદીના ચારેબાજુના શિંગડાઓ પર લગાડવું. અને તેણે તેની 
આંગળી વડે તેના પર સાત વાર લોહી છાંટવું અને તેને શુધ્ઠુ 


કરવું અને ઇઝરાયલના બાળકોની અશુદઇ્ઠતાથી તેને પવિત્ર કરવું. 
અને પાપાર્થાર્પણ માટેનો બળદ અને પાપાથાંપણ માટેનો બકરો, 


જેનું લોહી પવિત્રસ્થાનમાં પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે લાવવામાં 
આવ્યું હતું, તેઓને છાવણીની બહાર લઈ જવા જોઈએ. અને 
તેઓ તેમની ચામડી, તેમના માંસ અને તેમના છાણને આગમાં 
બાળી નાખશે. લેવીટીકસ 16:14,15,18,19,27 


અને યાજકે મુલાકાતમંડપના દરવાજા પાસેની યહોવાની વેદો 
પર લોહી છાંટવું અને યહોવાને સુગંધિત કરવા માટે ચરબીનું 
ધહન કરવું. અને ઇઝરાયલના ધરનો અથવા તમારી વચ્ચે રહેતા 
અજાણ્સાઓમાંથી કોઈ પણ માણસ હોય, જે કોઈપણ પ્રકારનું 
લોહી ખાય છે; લોહી ખાનાર આત્માની સામે હું મારું મુખ પણ 
કરીશ, અને તેને તેના લોકોમાંથી કાઢી નાખીશ. કેમ કે માંસનું 
જીવન લોહીમાં છે: અને તમારા આત્માઓ માટે પ્રાયશ્ચિત કરવા 
માટે મેં તે તમને વેદો પર આપ્યું છે; કારણ કે તે રક્ત છે જે 
આત્મા માટે પ્રાયશ્ચિત કરે છે. તેથી મેં ઇસ્રાએલીઓને કહ્યું કે, 
તમારામાંનો કોઈ જીવ લોહી ખાશે નહિં અને તમારી વચ્ચે 
રહેનાર કોઈ અજાણી વ્યક્તિ લોહી ખાશે નહિ. અને 
ઇઝરાયલના બાળકોમાંથી અથવા તમારી વચ્ચે રહેતા 
અજાણ્યાઓમાંથી જે કોઈ માણસ હોય, જે ખાઈ શકાય તેવા 
કોઈપણ જાનવર કે પક્ષીનો શિકાર કરે અને પડડે; તેણે તેનું 
લોહી પણ રેડવું અને તેને ધૂળથી ઢાંકવું. કેમ કે તે સર્વ દેહનું 
જીવન છે; તેનું લોહી તેના જીવન માટે છે: તેથી મેં ઇઝરાયલના 
બાળકોને કહ્યું, તમે કોઈપણ પ્રકારના માંસનું લોહી ખાશો નહીં; 
કેમ કે બધા માંસનું જીવન તેનું લોહી છે: જે કોઈ તેને ખાય છે તે 
કાપી નાખવામાં આવશે. લેવીટીકસ 17:6,10-14 


પરંતુ ગાયનું પ્રથમ બાળક, ધઘેટાંનું પ્રથમ બાળક, અથવા 
બડરીનું પ્રથમ બાળક, તારે છોડાવવું જોઈએ નહીં; તેઓ પવિત્ર 
છે: તું તેઓનું લોહી વેદી પર છાંટવું, અને અગ્નિથી ચઢાવવામાં 
આવતા અર્પણ તરીકે, યહોવાને સુગંધિત કરવા માટે તેમની 
ચરબી બાળી નાખવી. સંખ્યા 18:17 


અને એલાઝાર યાજકે તેનું લોહી પોતાની આંગળી વડે લઈ તેનું 
લોહી સાત વખત મુલાકાતમંડપની આગળ છાંટવું; અને કોઈએ 
તેની નજરમાં વાછરીને બાળી નાખવી; તેણીની ચામડી, તેણીનું 
માંસ, અને તેણીનું લોહી, તેના છાણ સાથે, તે બાળી નાખશે: 
સંખ્યા 19: 4-5 


અને તું તારા દહનાર્પણો, માંસ અને લોહી, તારા ઈશ્વર યહોવાની 
વેદી પર ચઢાવવું; અને તારા બલિદાનોનું લોહી તારા ઈશ્વર 
યહોવાની વેદી પર રેડવામાં આવશે, અને તારે તેનું માંસ ખાવું 
પડશે. પુનર્નિયમ 12:27 


તેથી તેઓએ બળદોને મારી નાખ્યા, અને યાજકોએ લોહી 
મેળવ્યું, અને તેને વેદી પર છાંટ્યું; તેવી જ રીતે, જ્યારે તેઓએ 
ઘેટાંને મારી નાખ્યા, ત્યારે તેઓએ વેદી પર લોહી છાંટ્યું; 
તેઓએ ધઘેટાંને પણ મારી નાખ્યા, અને તેઓએ તે રક્તને વેદી 
પર છાંટ્યું. વેદો અને યાજકોએ તેઓને મારી નાખ્યા, અને 
તેઓએ સર્વ ઇઝરાયલ માટે પ્રાયશ્ચિત કરવા વેદી પર તેમના 
લોહીથી સમાધાન કર્યું; કેમ કે રાજાએ આજ્ઞા કરી હતી કે 
દહનીયાર્પણ અને પાપાર્થર્પણ બધા ઇઝરાયલ માટે કરવામાં 
આવે. 2 કાળવૃત્તાંત 29:22,24 


અને દેવના માણસ મૂસાના નિયમ પ્રમાણે તેઓ પોતપોતાની 
જગ્યાએ ઊભા રહ્યા: યાજકોએ લેવીઓના। હાથમાંથી જે લોહી 
મેળવ્યું હતું તે છાંટ્યું. 2 કાળવૃત્તાંત 30:16 


અને તેઓએ પાસ્ખાપર્વને મારી નાખ્યું, અને યાજકોએ તેમના 
હાથમાંથી લોહી છાંટ્યું, અને લેવીઓએ તેઓને ઉડાડી દીધા. 2 
કાળવૃત્તાંત 35:11 


મારા માટે તમારા બલિદાનોની ભીડ કયા હેતુ માટે છે? યહોવા 
કહે છે: હું ઘેટાંના દડનીયાર્પણો અને પશુઓની ચરબીથી 
ભરપૂર છું. અને મને બળદ, ઘેટાં કે બકરાના લોહીમાં આનંદ 
થતો નથી. યશાયાહ 1:11 


અને તેણે મને કહ્યું, “હે મનુષ્યપુત્ર, પ્રભુ યહોવા કહે છે; જે દિવસે 
તેઓ વેદી બનાવશે, તેના પર દહનીયાર્પણો ચઢાવવાના અને 
તેના પર લોહી છાંટવાના આ નિયમો છે. અને તું તેનું લોડી લઈ 
તેના ચાર શિંગડાઓ પર, વાસણના ચારે ખૂણાઓ પર અને તેની 
આસપાસની સરહદ પર લગાવી દેજે; આ રીતે તું તેને ચોખ્ખી 
કરી નાખજે. એઝેકીલ 43:18,20 


પણ સાધોકના પુત્રો, યાજકો જેઓ મારા પવિત્રસ્થાનની 
જવાબદારી સંભાળતા હતા, જ્યારે ઇઝરાયલીઓ મારાથી 
ભટકી ગયા હતા, ત્યારે તેઓ મારી સેવા કરવા મારી પાસે 
આવશે, અને તેઓ મને અર્પણ કરવા મારી આગળ ઊભા રહેશે. 
ચરબી અને લોહી, ભગવાન ભગવાન કહે છે: એઝેકોલ 44:15 


અને યાજકે પાપાર્થર્પણનું લોહી લઈ ઘરના ખભા પર, વેદીના 
ચારે ખૂણાઓ પર અને અંદરના આંગણાના દરવાજાના ખભા 
પર લગાવવું. એઝેકોલ 45:19 


અને તેઓ ખાતા હતા ત્યારે, ઈસુએ રોટલી લીધી અને તેને 
આશીર્વાદ આપ્યો, અને તેને તોડીને શિષ્યોને આપી અને કહ્યું, 
લો, ખાઓ; આ મારું શરીર છે. અને તેણે પ્યાલો લીધો, અને 
આભાર માન્યો, અને તે તેઓને આપ્યો અને કહ્યું, તમે બધા 
તેમાંથી પીઓ; કેમ કે આ નવા કરારનું મારું લોહી છે, જે ઘણા 
લોકો માટે પાપોની માફી માટે વહેવડાવવામાં આવે છે. મેથ્યુ 
26:26-28 


અને તેઓ ખાતા હતા ત્યારે, ઈસુએ રોટલી લીધી, અને 
આશીર્વાદ આપ્યા, અને તેને તોડી, અને તેઓને આપી અને કહ્યું, 
લો, ખાઓ: આ મારું શરીર છે. અને તેણે પ્યાલો લીધો, અને 


આભાર માનીને તે તેઓને આપ્યો: અને તેઓ બધાએ તેમાંથી 
પીધું. અને તેણે તેઓને કહ્યું, નવા કરારનું આ મારું લોહી છે, જે 
ઘણા લોકો માટે વહેવડાવવામાં આવે છે. માર્ક 14:22-24 


અને તેણે રોટલી લીધી, અને આભાર માન્યો, અને તેને તોડી, 
અને તેઓને આપી, અને કહ્યું, આ મારું શરીર છે જે તમારા માટે 
આપવામાં આવે છે: આ મારી યાદમાં કરો. તેવી જ રીતે 
રાત્રિભોજન પછીનો પ્યાલો પણ કહે છે કે, આ પ્યાલો મારા 
લોહીમાં નવો કરાર છે, જે તમારા માટે વહેવડાવવામાં આવે છે. 
લુક 22:19-20 


પછી ઈસુએ તેઓને કહ્યું, “હું તમને સાચે જ કહું છું, જ્યાં સુધી 
તમે માણસના પુત્રનું માંસ ન ખાઓ અને તેનું લોહી પીશો નહિં, 
તો તમારામાં જીવન નથી. જે મારું માંસ ખાય છે, અને મારું 
લોહી પીવે છે, તેને શાશ્વત જીવન છે; અને હું તેને છેલ્લા દિવસે 
સજીવન કરીશ. કેમ કે મારું માંસ ખરેખર માંસ છે, અને મારું 
લોહી ખરેખર પીણું છે. જે મારું માંસ ખાય છે, અને મારું લોહી 
પીવે છે, તે મારામાં રહે છે અને હું તેનામાં. જૃહોન 6:53-56 


કે તમે મૂર્તિઓને અર્પણ કરાયેલા માંસથી, લોહીથી, અને ગળું 
દબાવવાની વસ્તુઓથી અને વ્યભિચારથી દૂર રહો: જો તમે 
તમારી જાતને બચાવશો, તો તમે સારું કરશો. તું સારું રહે. 
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 15:29 


અને પૃથ્વીના આખા ચહેરા પર રહેવા માટે માણસોની બધી 
પ્રજાઓ એક રક્તથી બનાવી છે, અને નિર્ધારિત સમય પહેલા 
અને તેમના રહેઠાણની સીમાઓ નક્કી કરી છે; પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 
17:26 


તેથી હું તમને આ દિવસે નોંધવા લઈ જાઉં છું કે હું બધા 
માણસોના લોહીથી શુદઇ્ઠ છું. કેમ કે હું તમને ભગવાનની બધી 
સલાહ જણાવવાનું ટાળ્યો નથી. તેથી તમારા માટે અને બધા 
ટોળા પ્રત્યે ધ્યાન રાખો, જેના પર પવિત્ર આત્માએ તમને 
નિરીક્ષક બનાવ્યા છે, ભગવાનના ચર્ચને ખવડાવવા માટે, જે 
તેણે પોતાના લોહીથી ખરીધું છે. પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 20:26-28 


બિનયહ્‌દીઓ જે માને છે તેઓને સ્પર્શતા, અમે લખ્યું છે અને 
નિષ્કર્ષ પર આવ્યા છે કે તેઓ આવી કોઈ વસ્તુનું પાલન કરતા 
નથી, માત્ર એટવું જ કે તેઓ મૂર્તિઓને ચઢાવવામાં આવતી 
વસ્તુઓથી, લોહીથી, ગળુ દબાવવાથી અને વ્યભિચારથી 
પોતાને બચાવે છે. પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 21:25 


ખ્રિસ્ત ઈસુમાં છે તે ઉછ્ઠાર દ્વારા તેમની કૃપાથી મુક્તપણે ન્યાયી 
ઠરાવવામાં આવે છે: જેમને ઈશ્વરે તેમના રક્તમાં વિશ્વાસ દ્વારા 
પ્રાયશ્ચિત થવા માટે, ઈશ્વરની સહનશીલતા દ્વારા ભૂતકાળના 
પાપોની માફી માટે તેમના ન્યાયીપણાની ઘોષણા ડરવા માટે 
આગળ મૂક્યો છે; જાહેર કરવા માટે, હું કહું છું, આ સમયે તેની 
પ્રામાણિકતા: જેથી તે ન્યાયી હોય, અને જે ઇસુમાં વિશ્વાસ કરે 
છે તેના માટે ન્યાયી બને. રોમનો 3:24-26 


તેથી વધુ, હવે તેના રક્ત દ્વારા ન્યાયી ઠર્યા પછી, આપણે તેના 
દ્વારા ક્રોધથી બચીશું. રોમનો 5:9 


આશીવરદનો પ્યાલો જેને આપણે આશીર્વાદ આપીએ છીએ, શું 
તે ખ્રિસ્તના લોહીનો સંચાર નથી? જે રોટલી આપણે તોડીએ 
છીએ, શું તે ખ્રિસ્તના શરીરની સંગત નથી? 1 કોરીંથી 10:16 


તે જ રીતે પછી તેણે પ્યાલો લીધો, જ્યારે તેણે પીધું, ત્યારે તેણે 
કહ્યું, આ પ્યાલો મારા લોહીમાં નવો કરાર છે: તમે મારી યાદમાં 
આટલું કરો છો. કેમ કે જેટલી વાર તમે આ રોટલી ખાઓ છો, 
અને આ પ્યાલો પીઓ છો, તમે પ્રભુના મૃત્યુને તે આવે ત્યાં સુધી 
બતાવો છો. તેથી જે કોઈ આ રોટલી ખાશે, અને પ્રભુનો આ 
પ્યાલો અયોગ્ય રીતે પીશે, તે પ્રભુના શરીર અને રક્ત માટે 
દોષિત થશે. 1 કોરીંથી 11:25-27 


ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા બાળકોને દત્તક લેવા માટે અમને પૂર્વનિયુક્ત 
કર્યા પછી, તેમની ઇચ્છાના સારા આનંદ અનુસાર, તેમની 
કૃપાના મહિમાની પ્રશંસા કરવા માટે, જેમાં તેમણે અમને પ્રિયમાં 
સ્વીકાર્યા છે. જેમનામાં આપણે તેના લોહી દ્વારા ઉછ્ઠાર, પાપોની 
ક્ષમા, તેની કૃપાની સંપત્તિ અનુસાર; એફેસી 1:5-7 


પણ હવે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં તમે જેઓ ક્યારેક દૂર હતા તેઓ 
ખ્રિસ્તના લોહીથી નજીક આવ્યા છે. એફેસી 2:13 


પિતાનો આભાર માનવો, જેણે અમને પ્રકાશમાં સંતોના 
વારસાના સહભાગી બનવા માટે મળ્યા છે: જેમણે અમને 
અંધકારની શક્તિમાંથી બચાવ્યા છે, અને અમને તેમના પ્રિય 
પુત્રના રાજ્યમાં અનુવાદિત કર્યા છે: જેમનામાં અમને ઉઠછઠાર છે. 
તેના લોહી દ્વારા, પાપોની ક્ષમા પણ: કોલોસી 1:12-14 


અને, તેના વધસ્તંભના રક્ત દ્વારા શાંતિ કરી, તેના દ્વારા પોતાની 
સાથે બધી બાબતોનું સમાધાન કરવા માટે; તેમના દ્વારા, હું કહું 
છું, ભલે તે પૃથ્વી પરની વસ્તુઓ હોય, અથવા સ્વર્ગની વસ્તુઓ 
હોય. કોલોસી 1:20 


તેથી બાળકો જેમ માંસ અને લોહીના ભાગીદાર છે, તેણે પોતે 
પણ તે જ રીતે ભાગ લીધો; કે મૃત્યુ દ્વારા તે તેનો નાશ કરી શકે 
જેની પાસે મૃત્યુની શક્તિ હતી, એટલે કે શેતાન; હેબ્રી 2:14 


હિંબ્રૂ9 

1 પછી ખરેખર પ્રથમ કરારમાં દૈવી સેવાના નિયમો અને દુન્યવી 
અભયારણ્સ પણ હતું. 

2 કારણ કે ત્યાં એક મંડપ બનાવવામાં આવ્યો હતો; પ્રથમ, 
જેમાં મીણબત્તી હતી, અને ટેબલ, અને બ્રેડ; જેને અભયારણ્ય 
કહેવામાં આવે છે. 

3 અને બીજા પડદા પછી, મંડપ જે સર્વમાં પવિત્ર કહેવાય છે; 
4જેમાં સોનાની ધૂપદાની હતી, અને કરારકોશ ચારેબાજુ 
સોનાથી મઢાયેલો હતો, જેમાં માન્ના જડેલું સોનાનું વાસણ હતું, 
અને હારુનની લાકડી જે અંકુરિત હતી, અને કરારની ટેબલો 
હતી; 

5 અને તેની ઉપર ધ્યાના આસનને પડછાયા કરતા મહિમાના 
કરૂબો; જેના વિશે હવે આપણે ખાસ વાત કરી શકતા નથી. 

6 હવે જ્યારે આ બાબતો આ રીતે નક્કી કરવામાં આવી હતી, 
ત્યારે યાજકો હંમેશા પહેલા મંડપમાં જતા હતા અને ઈશ્વરની 
સેવા પૂરી કરતા હતા. 

7 પણ બીજામાં દર વર્ષે એક વાર પ્રમુખ યાજક એકલો જતો, 
લોહી વગર નહિ, જે તેણે પોતાના માટે અને લોકોની ભૂલો માટે 
અર્પણ કર્યું. 

8 પવિત્ર આત્મા એ દર્શાવે છે કે, સર્વમાં પવિત્રમાં જવાનો માર્ગ 
જી સુધી પ્રગટ થયો ન હતો, જ્યારે પ્રથમ ટેબરનેકલ હજુ ઊભો 
હતો. 


9 જે તે સમયના વર્તમાન સમય માટે એક આફૃતિ હતી, જેમાં 
ભેટો અને બલિદાન બંને આપવામાં આવ્યા હતા, જે 
અંતઃકરણને અનુરૂપ, સેવા કરનારને સંપૂર્ણ બનાવી શક્યા નહીં; 
10 જે ફક્ત માંસ અને પીણાં, અને વિવિધ ધોવાણ અને દૈહિક 
વટહુકમોમાં હતા, જે સુધારાના સમય સુધી તેમના પર લાદવામાં 
આવ્યા હતા. 

11 પરંતુ ખ્રિસ્ત આવનાર સારી વસ્તુઓના પ્રમુખ યાજક તરીકે 
આવ્યા છે, એક મહાન અને વધુ સંપૂર્ણ મંડપ દ્વારા, હાથથી 
બનાવેલ નથી, એટલે કે આ મકાનના નહીં; 

12 બકરાં અને વાઇરડાંનાં લોહીથી નહિં, પણ પોતાનાં લોહીથી 
તે પવિત્રસ્થાનમાં એક જ વાર દાખલ થયો, તેણે આપણા માટે 
અનંતકાળનો ઉઠ્કાર મેળવ્યો. 

13 કારણ કે જો બળદ અને બકરાંનું લોહી અને અશુઇ્ઠુ પર 
ના આવતી ગાયની રાખ, માંસને શુઘ્ઠ કરવા માટે પવિત્ર 
કરે છે: 

14 ખ્રિસ્તનું રક્ત, જેણે શાશ્વત આત્મા દ્વારા પોતાને ભગવાનને 
દોષ વિનાનું અર્પણ કર્યું, તે જીવંત ભગવાનની સેવા કરવા માટે 
તમારા અંતઃકરણને મૃત કાર્યોથી શુછ્ઠ કરશે? 

15 અને આ કારણથી તે નવા કરારના મધ્યસ્થી છે, કે મૃત્યુ દ્વારા, 
પ્રથમ કરાર હેઠળના ઉલ્લંધનોના ઉછાર માટે, જેને 
બોલાવવામાં આવે છે તેઓને શાશ્વત વારસોનું વચન પ્રાપ્ત થાય. 
16 કારણ કે જ્યાં વસિયતનામું છે, ત્યાં વસિયતનામું કરનારનું 
મૃત્યુ પણ આવશ્યક છે. 

17 કારણ કે વસિયતનામું માણસો મૃત્યુ પામ્યા પછી બળવાન 
હોય છે: અન્યથા વસિયતનામું કરનાર જીવતા હોય ત્યાં સુધી તે 
બિલકુલ બળવાન નથી. 

18 ત્યારપછી ન તો પ્રથમ વસિયતનામું રક્ત વિના સમર્પિત હતું. 
19 કેમ કે જ્યારે મૂસાએ નિયમશાસ્ત્ર પ્રમાણે દરેક આજ્ઞા સર્વ 
લોકોને કહી સંભળાવી હતી, ત્યારે તેણે વાછરડાઓનું અને 
બકડરાંનું લોહી, પાણી, લાલ રંગની ઊન અને ઝૂમખાનું લોહી 
લઈને પુસ્તક અને બધા લોકો પર છંટકાવ કર્યો. 

20 કહે છે કે, આ એ વસિયતનામાનું લોહી છે જે ઈશ્વરે તમને 
ફરમાવ્યું છે. 

21 વધુમાં તેણે મંડપ અને સેવાકાર્યનાં બધાં જહાજો બંને પર 
લોહી છાંટ્યું. 

22 અને લગભગ બધી વસ્તુઓ નિયમ દ્વારા રક્તથી શુઘ્ટ 
કરવામાં આવે છે; અને લોહી વહેવડાવ્યા વિના કોઈ માફી નથી. 
23 તેથી તે જરૂરી હતું કે સ્વર્ગમાં વસ્તુઓના નમૂનાઓ આ 
સાથે શુછછ કરવામાં આવે; પરંતુ આ કરતાં વધુ સારા બલિદાન 
સાથે સ્વર્ગીય વસ્તુઓ પોતાને. 

24 કેમ કે હાથથી બનાવેલા પવિત્ર સ્થાનોમાં ખ્રિસ્તનો પ્રવેશ 
થતો નથી, જે સત્યની આકૃતિઓ છે; પરંતુ સ્વર્ગમાં જ, હવે 
આપણા માટે ભગવાનની હાજરીમાં હાજર થવા માટે: 

25 તેમ છતાં તેણે પોતાને વારંવાર અર્પણ કરવું જોઈએ નહીં, 
જેમ કે પ્રમુખ યાજક દર વર્ષે અન્ય લોકોના રક્ત સાથે પવિત્ર 
સ્થાનમાં પ્રવેશ કરે છે; 

26 કારણ કે તે સમયે તેણે જગતની સ્થાપના કરી ત્યારથી ઘણી 
વાર દુઃખ સહન કર્યું હશે; પણ હવે જગતના અંતમાં તે પોતાના 
બલિદાન દ્વારા પાપને દૂર કરવા માટે એક વાર દેખાયો છે. 

27 અને જેમ માણસોને એક વાર મરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું 
છે, પણ આ પછી ચુકાદો: 

28 તેથી ઘણા લોકોના પાપો સહન કરવા માટે ખ્રિસ્તને એકવાર 
અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું; અને જેઓ તેને શોધે છે તેઓને તે 
બીજી વખત મુક્તિ માટે પાપ વિના દેખાશે. 


કેમ કે બળદ અને બડરાંનું લોહી પાપ દૂર કરે એ શક્ય નથી. 
હેબ્રી 10:4 


તેથી, ભાઈઓ, ઈસુના રક્ત દ્વારા પવિત્રમાં પ્રવેશવાની હિંમત 
રાખો, હિંબ્રૂ 10:19 


ધારો કે તમને કેટલી કઠોર શિક્ષા માટે લાયક ગણવામાં આવશે, 
જેણે ઈશ્વરના પુત્રને પગ નીચે કચડી નાખ્યો છે, અને કરારના 
રક્તની ગણતરી કરી છે, જેના વડે તેને પવિત્ર કરવામાં આવ્યો 
હતો, તે એક અપવિત્ર વસ્તુ છે, અને તે આત્માને હોવા છતાં કર્યું 
છે. ગ્રેસ? હેબ્રી 10:29 


વિશ્વાસથી તેણે પાસ્ખાપર્વ અને લોહીનો છંટકાવ રાખ્યો, જેથી 
પ્રથમજનિતનો નાશ કરનાર તેઓને સ્પર્શ ન કરે. હેબ્રી 11:28 


તમે હજુ સુધી પાપ સામે લડીને, લોહીનો પ્રતિંકાર કર્યો નથી. 
હેબ્રી 12:4 


અને નવા કરારના મધ્યસ્થી ઈસુને, અને છંટકાવના લોહીને, જે 
હાબેલ કરતાં વધુ સારી વાતો બોલે છે. હેબ્રી 12:24 


કેમ કે તે જાનવરોના મૃતદેહ, જેનું લોહી પ્રમુપપ યાજક દ્વારા પાપ 
માટે અભયારણ્યમાં લાવવામાં આવે છે, તે છાવણી વિના બાળી 
નાખવામાં આવે છે. તેથી, ઈસુએ પણ, જેથી તે લોકોને પોતાના 
લોહીથી પવિત્ર કરી શકે, દરવાજા વિના દુઃખ સહન કર્યું. હિંબ્રૂ 
13:11-12 


હવે શાંતિના દેવ, જેણે આપણા પ્રભુ ઈસુને મૃત્યુમાંથી પાછો 
લાવ્યો, ઘેટાંના તે મહાન ધેટાંપાળક, શાશ્ચત કરારના રક્ત દ્વારા, 
તેની ઇચ્છા પૂરી કરવા માટે તમને દરેક સારા કામમાં સંપૂર્ણ 
બનાવે છે, અને તમારામાં જે સારું છે તે કાર્ય કરે છે. તેની દૃષ્ટિમાં, 
ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા; જેમને સદાકાળ માટે મહિમા મળે. આમીન. 
હેબ્રી 13:20-21 


ભગવાન પિતાની પૂર્વજ્ઞાન અનુસાર, આત્માના પવિત્રકરણ 
દ્વારા, આજ્ઞાપાલન અને ઇસુ ખ્રિસ્તના લોહીના છંટકાવ માટે 
પસંદ કરો: તમારા પર કૃપા અને શાંતિ, ગુણાકાર થાઓ. 1 
પીટર 1:2 


કારણ કે તમે જાણો છો કે તમારા પિતૃઓ પાસેથી પરંપરા દ્વારા 
પ્રાત થયેલી તમારી નિરર્થક વાતચીતથી તમને ચાંદી અને સોના 
જેવી ભ્રષ્ટ વસ્તુઓથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા નથી; પરંતુ 
ખ્રિસ્તના મૂલ્યવાન લોહીથી, દોષ વિનાના ઘેટાંની જેમ: 1 પીટર 
1:18-19 


પરંતુ જો આપણે પ્રકાશમાં ચાલીએ, જેમ તે પ્રકાશમાં છે, તો 
આપણી એકબીજા સાથે સંગત છે, અને તેના પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્તનું 
લોહી આપણને બધા પાપમાંથી શુઇઠ કરે છે. 1 યોહાન 1:7 


આ તે છે જે પાણી અને લોહીથી આવ્યો, ઈસુ ખ્રિસ્ત પણ; માત્ર 
પાણી દ્વારા નહિં, પરંતુ પાણી અને લોહી દ્વારા. અને તે આત્મા 
છે જે સાક્ષી આપે છે, કારણ કે આત્મા સત્ય છે. કારણ કે સ્વર્ગમાં 
નોંધણી કરનાર ત્રણ છે, પિતા, શબ્દ અને પવિત્ર આત્મા: અને 
આ ત્રણ એક છે. અને ત્યાં ત્રણ છે જે પૃથ્વી પર સાક્ષી આપે છે, 
આત્મા અને પાણી અને લોહી: અને આ ત્રણે એકમાં સંમત છે. 
જો આપણે માણસોની સાક્ષી સ્વીકારીએ, તો ઈશ્વરની સાક્ષી 


વધારે છે: કેમ કે આ ઈશ્વરની સાક્ષી છે જે તેણે તેના પુત્ર વિશે 
આપી છે. 1 જૃહોન 5: 6-9 


અને ઇસુ ખ્રિસ્ત તરફથી, જે વિશ્વાસુ સાક્ષી છે, અને મૃતકોમાંથી 
પ્રથમ જન્મેલા, અને પૃથ્વીના રાજાઓનો રાજકુમાર છે. તેના 
માટે જેણે આપણને પ્રેમ કર્યો, અને આપણાં પાપોમાંથી તેના 
પોતાના લોહીમાં ધોઈ નાખ્યા, અને અમને ભગવાન અને તેના 
પિતાના રાજાઓ અને યાજકો બનાવ્યા; તેને સદાકાળ માટે 
મહિમા અને પ્રભુત્વ રહે. આમીન. 1 જૃહોન 1:5-6 


અને તેઓએ એક નવું ગીત ગાયું, અને કહ્યું કે, તું પુસ્તક લેવા 
અને તેની સીલ ખોલવાને લાયક છે: કેમ કે તેં માર્યો ગયો હતો, 
અને દરેક કુટુંબ, જીભ, અને લોકો અને લોકોમાંથી તારા લોહીથી 
અમને ભગવાનને છોડાવ્યા છે. રાષ્ટ્ર પ્રકટીકરણ 5:9 


અને મેં તેને કહ્યું, સાહેબ, તમે જાણો છો. અને તેણે મને કહ્યું, આ 
તેઓ છે જેઓ મોટી વિપત્તિમાંથી બહાર આવ્યા છે, અને 
તેઓએ તેમના ઝભ્ભો ધોયા છે, અને તેઓને ઘેટાંના લોહીથી 
સહેદ કર્યા છે. પ્રકટીકરણ 7:14 


અને તેઓ હલવાનના રક્ત દ્વારા અને તેમની જુબાનીના શબ્દ 
દ્વારા તેને જીતી ગયા; અને તેઓ મૃત્યુ સુધી તેમના જીવન પ્રેમ ન 
હતી. પ્રકટીકરણ 12:11 


અને મેં સ્વર્ગ ખોલેલું જોયું, અને એક સફેદ ધોડો જોયો; અને જે 
તેના પર બેઠો હતો તે વિશ્વાસુ અને સાચો કહેવાયો, અને 
ન્યાયીપણામાં તે ન્યાય કરે છે અને યુઘ્ઠ કરે છે. તેની આંખો 
અગ્નિની જૃવાળા જેવી હતી, અને તેના માથા પર ઘણા મુગટ 
હતા; અને તેણે એક નામ લખેલું હતું, જે તે પોતે સિવાય કોઈ 
જાણતું ન હતું. અને તેણે લોહીમાં ડ્બેલો પોશાક પહેર્યો હતો: 
અને તેનું નામ ભગવાનનો શબ્દ કહેવાય છે. અને જે સૈન્ય 
સ્વર્ગમાં હતું તે સફેદ ઘોડાઓ પર તેની પાછળ પાછળ ચાલ્યું, 
ઝીણા શણના કપડાં પહેરેલા, સફેદ અને સ્વચ્છ. પ્રકટીકરણ 
19:11-14 


ચાલો આપણે ખ્રિસ્તના રક્ત તરફ સ્થિરપણે જોઈએ, અને 
જોઈએ કે તેનું લોહી ભગવાનની નજરમાં કેટલું મૂલ્યવાન છે: જે 
આપણા મુક્તિ માટે વહેવડાવવામાં આવ્યું છે, તેણે સમગ્ર વિશ્વ 
માટે પસ્તાવોની કુપા પ્રાપ્ત કરી છે. કોરીંથીઓને ક્લેમેન્ટનો 
પહેલો પત્ર 4:5 


અને તેઓએ તેણીને એક નિશાની પણ આપી: કે તેણીએ તેના 
ઘરની બહાર લાલચટક દોરડું લટકાવવું જોઈએ; તેના દ્વારા 
છીણવું, કે આપણા ભગવાનના રક્ત દ્વારા, ભગવાનમાં વિશ્વાસ 
કરનારા અને આશા રાખનારા બધા માટે મુક્તિ હોવી જોઈએ. 
તમે જુઓ, પ્રિય, કેવી રીતે આ સ્ત્રીમાં માત્ર વિશ્વાસ જ નહીં, પણ 
ભવિષ્યવાણી પણ હતી. કોરીંથીઓને ક્લેમેન્ટનો પહેલો પત્ર 
6:10 


ચાલો આપણે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો આદર કરીએ જેમનું 
લોહી આપણા માટે આપવામાં આવ્યું હતું. કોરીંથીઓને 
ક્લેમેન્ટનો પહેલો પત્ર 10:6 


દાન દ્વારા ભગવાન અમને પોતાની સાથે જોડાયા; જ્યારે તે 
આપણા પ્રત્યેના પ્રેમ માટે, આપણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે ભગવાનની 
ઇચ્છાથી આપણા માટે પોતાનું લોહી આપ્યું; આપણા માંસ માટે 


તેનું માંસ; તેનો આત્મા, આપણા આત્માઓ માટે. કોરીંથીઓને 
ક્લેમેન્ટનો પહેલો પત્ર 21:7 


આ કારણ માટે આપણા પ્રભુએ તેમના શરીરને વિનાશ માટે 
આપવાનું વચન આપ્યું હતું, જેથી આપણા પાપોની ક્ષમા દ્વારા 
આપણે પવિત્ર થઈ શકીએ; એટલે કે, તેના લોહીના છંટકાવ 
દ્વારા. કેમ કે શાસ્ત્ર આમ કહે છે: તે આપણાં અપરાધો માટે 
ઘાયલ થયો હતો, તે આપણાં અન્યાય માટે વાટેલી હતો, અને 
તેના લોહીથી આપણે સાજા થયા છીએ. તેને ધઘેટાંની જેમ કતલ 
માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો, અને તેના કાતરની આગળ 
ઘેટાંની જેમ મૂંગો છે, તેથી તેણે તેનું મોં ખોલ્યું નહીં. 
બાર્નાબાસનો સામાન્ય પત્ર 4:1,3 


કેવી રીતે ભગવાનના અનુયાયીઓ હોવાને કારણે, અને 
ખ્રિસ્તના રક્ત દ્વારા તમારી જાતને ઉત્તેજિત કરીને તમે તે કાર્ય 
સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કર્યું છે જે તમારા માટે સ્વાભાવિક હતું. 
ઇગ્નેશિયસનો પત્ર એફેસી 1:3 


ઇગ્નાટીયસ, જેને થિયોફોરસ પણ કહેવામાં આવે છે, એશિયામાં 
ટ્રેલેસ ખાતે આવેલા પવિત્ર ચર્ચને: ઇસુ ખ્રિસ્તના પિતા 
ભગવાનના પ્રિય, ચૂંટાયેલા અને ભગવાનને લાયક, માંસ અને 
રક્ત દ્વારા શાંતિ અને ઇસુ ખ્રિસ્તની અમારી આશાની જુસ્સો, 
પુનરુત્થાનમાં જે તેના દ્વારા છે: જેને હું તેની પૂર્ણતામાં પણ 
સલામ કરું છું, ધર્મપ્રચારક પાત્રમાં ચાલુ રહીને, તેને તમામ 
આનંદ અને ખુશીની ઇચ્છા કરૅં છં. ટ્રેલિયન્સ 1:1 માટે 
ઇગ્નેશિયસનો પત્ર 


તેથી નમ્રતા ધારણ કરીને, તમારી જાતને વિશ્વાસમાં, એટલે કે, 
પ્રભુના માંસમાં નવીકરણ કરો; અને દાનમાં, એટલે કે, ઈસુ 
ખ્રિસ્તનું લોહી. ટ્રેલિયન્સ 2:7 માટે ઇગ્નેશિયસનો પત્ર 


હું ઈશ્વરની રોટલી ઇચ્છું છું જે ડેવિડના વંશમાંથી ઈસુ ખ્રિસ્તનું 
માંસ છે; અને જે પીણું હું ઈચ્છું છું તે તેનું લોડી છે, જે અવિનાશી 
પ્રેમ છે. રોમનો માટે ઇગ્ને શિયસનો પત્ર 3:5 


ઇગ્નાટીયસ, જેને થિયોફોરસ પણ કહેવામાં આવે છે, ભગવાન 
પિતાના ચર્ચ અને આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને, જે એશિયામાં 
ફિલાડેલ્કિયામાં છે; જેણે ધ્યા પ્રાત કરી છે, ભગવાનની 
સંમતિમાં સ્થિર રહીને, અને આપણા પ્રભુના જુસ્સામાં હંમેશ 
માટે આનંદિત છે, અને તેના પુનરુત્થાન દ્વારા સંપૂર્ણ દયામાં 
પરિપૂર્ણ છે: જેને હું ઈસુ ખ્રિસ્તના રક્તમાં પણ વંદન ડરે છું, જે 
આપણું શાશ્વત અને અશુઘ્ઠ છે. આનંદ ખાસ કરીને જો તેઓ 
બિશપ સાથે એડતામાં હોય, અને તેની સાથે હોય તેવા 
પ્રિસ્બીટર્સ અને ઈસુ ખ્રિસ્તના મન અનુસાર નિયુક્ત ડેકોન્સ; 
જેમને તેણે તેની પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે તેના પવિત્ર આત્મા દ્વારા 
સંપૂર્ણ દ્ઢતામાં સ્થાયી કર્યા છે: કારણ કે આપણા પ્રભુ ઈસુ 
ખ્રિસ્તનું એક જ દેહ છે; અને તેના લોહીની એકતામાં એક કપ; 
એક વેદી; ફ્િલાડેલ્કયન્સ 1:1,11 માટે ઇગ્નાટીયસનો પત્ર 


કેમ કે મેં અવલોકન કર્યું છે કે તમે અચળ વિશ્વાસમાં સ્થાયી થયા 
છો, જાણે કે તમે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વધસ્તંભ પર 
ખીલેલા છો, દેહ અને આત્મા બંનેમાં; અને ખ્રિસ્તના રક્ત દ્વારા 
પ્રેમમાં પુષિ મળે છે; તે વસ્તુઓ જે આપણા ભગવાન સાથે 
સંબંધિત છે તેના વિશે સંપૂર્ણ રીતે સમજાવવામાં આવી રહી છે. 
સ્મિર્નાઇન્સ માટે ઇગ્નાટીયસનો પત્ર 1:3 


કોઈ માણસ પોતાની જાતને છેતરે નહિ; બંને વસ્તુઓ જે 
સ્વર્ગમાં છે અને ભવ્ય દૂતો અને રાજકુમારો, ભલે તે દૃશ્યમાન 
હોય કે અદૃશ્ય, જો તેઓ ખ્રિસ્તના રક્તમાં વિશ્વાસ ન ડરે, તો તે 
તેમના માટે દોષિત ઠરશે. સ્મિર્નઅન્સ 2:12 માટે ઇગ્નેશિયસનો 
પત્ર 


હું તમારા ખૂબ જ લાયક બિશપ અને તમારા આદરણીય 
પ્રિસ્બીટરીને સલામ કરું છું; અને તમારા ડેકોન્સ, મારા સાથી- 
સેવકો; અને તમે બધા સામાન્ય રીતે, અને દરેક ખાસ કરીને, ઈસુ 
ખ્રિસ્તના નામે, અને તેના માંસ અને રક્તમાં; તેમના ઉત્કટ અને 
પુનરુત્થાનમાં દેહિંક અને આધ્યાત્મિક રીતે; અને તમારી સાથે 
ભગવાનની એડકતામાં. સ્મિર્નેઅન્સ 3:22 માટે ઇગ્નેશિયસનો પત્ર 


જેમને બધી વસ્તુઓ આધીન કરવામાં આવી છે, જે સ્વર્ગમાં છે 
અને જે પૃથ્વી પર છે; જેની દરેક જીવંત પ્રાણી પૂજા કરશે; જેઓ 
ઝડપી અને મૃતકોના ન્યાયાધીશ બનવા આવશે: જેમના 
લોહીની ભગવાન તેમનામાં વિશ્વાસ કરનારાઓ પાસેથી માંગ 
કરશે. ધ એપિંસલ ઓફ પોલીકાર્પ ટુ ધ ફિલિપિયન્સ 1:7 


પરંતુ જેઓ તેમની આજ્ઞાઓ પાળશે નહિ, તેઓ તેમના 
જીવનમાંથી ભાગી જાય છે અને તેના વિરોધી છે. અને જેઓ 
તેમની આજ્ઞાઓનું પાલન કરતા નથી, તેઓ પોતાને મૃત્યુને 
સોંપશે, અને દરેક પોતાના રક્ત માટે દોષિત થશે. હર્માસનું ત્રીજું 
પુસ્તક 10:13 


તેથી તેઓએ એકબીજા સાથે વિચાર કર્યો કે શું જવું અને 
પિલાતને આ બાબતો બતાવવી. અને જ્યારે તેઓ હજી તેના પર 
વિચારતા હતા, ત્યારે આકાશ ફરીથી ખુલતું દેખાય છે, અને એક 
ચોક્કસ માણસ નીચે ઉતરીને કબરમાં પ્રવેશ કરે છે. જ્યારે 
સૂબેદારે અને તેની સાથેના લોકોએ આ બધું જોયું, ત્યારે તેઓ જે 
કબર જોઈ રહ્યા હતા તે છોડીને તેઓ રાત્રે ઉતાવળે પીલાત 
પાસે ગયા, અને તેઓએ જે જોયું હતું તે બધું જાહેર કર્યું, અને 
ખૂબ જ દુઃખી થઈને કહ્યું કે, સાચે જ તે પિલાતનો દીકરો હતો. 
ભગવાન. પિલાતે જવાબ આપ્યો અને કહ્યું કે, હું ઈશ્વરના પુત્રના 
લોહીથી શુઘ્ઠ છું, પણ તે તમે જ નડ્કી કર્યું છે. પછી તેઓ બધા 
તેમની પાસે આવ્યા અને તેમને વિનંતી કરી અને તેમને વિનંતી 
કરી કે સૂબેદાર અને સૈનિકોને તેઓએ જે જોયું હતું તે વિશે કંઈ 
ન બોલવાની આજ્ઞા કરો: કારણ કે તેઓ કહે છે કે, આપણે 
ભગવાન સમક્ષ સૌથી મોટા પાપ માટે દોષિત હોઈએ તે વધુ 
સારું છે, અને યહ્‌દીઓના લોકોના હાથમાં ન આવે અને 
પથ્થરમારો ન થાય. તેથી પિલાતે સૂબેદાર અને સૈનિકોને આજ્ઞા 
આપી કે કંઈ બોલો. પીટર 1:11 અનુસાર ધ લોસ્ટ ગોસ્પેલ 


પછી આદમ પાસે ભગવાનનો શબ્દ આવ્યો, અને તેને કહ્યું, હે 
આદમ, જેમ તેં તારું લોહી વહેવડાવ્યું છે, તે જ રીતે જ્યારે હું 
તારા વંશનું માંસ બનીશ ત્યારે હું મારું પોતાનું લોહી 
વહેવડાવીશ; અને જેમ તું મરી ગયો, હે આધ્મ, હું પણ મરીશ. 
અને જેમ તેં વેદી બાંધી, તેમ હું તારા માટે પૃથ્વી પર એક વેદો 
બનાવીશ; અને જેમ તેં તેના પર તારું રક્ત અર્પણ કર્યું હતું, તેમ 
હું પૃથ્વી પરની વેદી પર મારું રક્ત અર્પણ કરીશ. અને જેમ તમે 
તે રક્ત દ્વારા ક્ષમા માટે દાવો કર્યો હતો, તેમ હું પણ મારા 


લોહીને પાપોની ક્ષમા કરીશ, અને તેમાંના ઉલ્લંધનોને દૂર કરીશ. 


આદમ અને હવાનું પ્રથમ પુસ્તક 24:4-5 


અને, ફરીથી, તમે જે જીવનના પાણીની શોધ કરો છો, તે તમને 
આ દિવસે આપવામાં આવશે નહીં; પણ જે દિવસે હું ગલગોથા 
દેશમાં તમારા માથા પર મારું લોહી રેડીશ. કારણ કે મારું રક્ત 
તમારા માટે જીવનનું પાણી હશે, તે સમયે, અને એકલા તમારા 
માટે નહીં, પરંતુ તમારા વંશના બધા લોકો માટે જેઓ મારામાં 
વિશ્વાસ કરશે; કે તે તેઓને હંમેશ માટે આરામ મળે. આધ્મ 
અને હવાનું પ્રથમ પુસ્તક 42:7-8 


ઈશ્વરે આદધમને આગળ ડહ્યું, પૃથ્વી પર મને પણ એવું જ થશે, 
જ્યારે મને વીંધવામાં આવશે અને મારી બાજુમાંથી લોહી અને 
પાણી વહેશે અને મારા શરીર પર વહેશે, જે સાચું અર્પણ છે; 
અને જે વેદી પર સંપૂર્ણ અર્પણ તરીકે અર્પણ કરવામાં આવશે. 
આધમ અને હવાનું પ્રથમ પુસ્તક 69:6 


આખો ફ્લોર પથ્થરોથી મોકળો છે અને નિયત સ્થાનો સુધી 
ઢોળાવ છે, જેથી બલિદાનમાંથી લોહી ધોવા માટે પાણી 
પહોંચાડી શકાય, કારણ કે તહેવારના દિવસોમાં હજારો 
જાનવરોનો બલિદાન ત્યાં આપવામાં આવે છે. વેદીના પાયામાં 
પાણી માટે ઘણા બધા ખુલ્લા છે જે સેવાકાર્યમાં રોકાયેલા લોકો 
સિવાય બધા માટે અદ્રશ્ય છે, જેથી બલિદાનનું બધુ લોહી જે 
મોટી માત્રામાં એકત્રિત કરવામાં આવે છે તે આંખના 
પલકારામાં ધોવાઇ જાય છે. . એરિસ્ટેસનો પત્ર 4:12,17 


અને આ માણસોએ, તેથી, ભગવાનની ખાતર પોતાને પવિત્ર 
કર્યા પછી, માત્ર આ સન્‍માન જ નહીં, પણ સન્‍માન પણ મેળવ્યું 
છે કે તેમના દ્વારા દુશ્મનની આપણા લોકો પર વધુ અધિકાર ન 
હતો, અને જુલમીને સજા ભોગવવી પડી, અને આપણો દેશ શુધ્ઠુ 
થયો, તેઓ. તે આપણા રાષ્ટ્રના પાપ માટે ખંડણી બની ગયા 
હતા; અને આ પ્રામાણિક માણસોના લોહી અને તેમના મૃત્યુના 
પ્રાયશ્ચિત દ્વારા, દેવી પ્રોવિડન્સે ઇઝરાયેલને પહોંચાડ્યું કે જે 
પહેલાં દુષ્ટતાની વિનંતી કરવામાં આવી હતી. મેકાબીઝનું ચોથું 
પુસ્તક 8:15 


